MARWNAD 


AM Y DIWEDDAR 


BARCH. DANIEL GRIFFITHS, 


CASTELLNEDD; 


YR HWN A FU FARW 'AR Y DYDD CYNTAF.O EBRILL, mei 
YN WYTH MLWYDD A DEUGAIN OED. 


"Tywyn niwl ddaeth ar GASTELUKBDD,— A niau) 
Pan o nyth anrhydedd 
Syrthiai nwn .i'r swrth annedd 
O lawr byd, sgjwr bedd! 


A daeth ar SoAR yn 8yn——anghenion, 
Yn nghanol ei dyffryn. 
Chwarae mae y chwaer am hyn, 
Hiraeth hwyl ar eì thelyn. 


“ 


—— 


* * ï 
CYFANSODDWYD AR DDYMUNIAD AMRYW O'I GYFEILLION; 


. GAN JOHN JONES, RHYDYBONT. 


RHYDYBONT: 


C€YHOEDDWYD AC ARGRAFFWYD GAN JOHN JONES. | 


RS 


1846. 































Un ; a] 


CYNNWYSIAD. 


Bardd yn canfod holl awyrgylch Morganwg, heb gymmaint â chwmwl—pob petlî i 

| yn cydfwynhau ei Wanwyn:—cwmwl bychan yn ymgodi—yn disgyn ar Gastellneddi Î « ï 

| —yn gorehuddìe ac yn aros ar. SoAR—pawb yno yn «drist.a. phen-isel—yr holl dy- (“^ f 
| mewn galar-wisg ; yna yn clywed y pwlpud a'r corau yn. cwyno, yn gweled yraddoldy- 

| yn cael ei lenwi o ddynion—yn clywed lien ddiacon yn 'tywallt allan eî gwyn ddes- 

| grifiadol am y gwr a. , gollasid o'u mysg—y Bardd ar hyn yn deall pwy oedd testun: 

yr hiraeth-gwyn a'r galar—yn canfod: yr-holl addolwyr o'r-un deimlad â'r diacon. 

ia'u hanerchai. Oddiyma ceir golygfa hanesyddol ar y gwrthrych, o'i wyth mlwydd: 

| oed, gyda?i fam weddw a. duwiol; drwy. ei dreedigaeth. yn. eì un-ar-bymtheg—e: 

Ialwad i'r pwlpud yn ei ddeunaw oed—a'i ymweliad ag ysgol y Neuaddlwyd yn 

fuan gwed*yn. Yna teflir trem gyffredinolrar y gwrthrych yn ei wahanol gym- 
|meriadau—fel tad, priod, gweinidog; a-phregethwr—yn ei dy, ei eglwys, a'i bwl-. 

'ud, hyd. wasgfa. ei hirfaith afiechyd a'i ymadawiad, Oddiyno eir yn mlaen at. 

i“ angladd anrhydeddus, ei fedd, eî deulu, eì gyfeillîon gweinidogaethol, eì ddy-- 

lanwad grymus ac eang, a'ì esiampl. . Gorphenir gyda, chyflwyniad o” i deulu a'n 
eglwysi i ofal ei Dduw. Yr olygfa d ddiweddaf. a genfydd y Bardd yw y cwmwl âu a. Ï 
orchuddiasei Soar, Castellnedd, yn cael eì chw alu gan awelon grâs y nef, a'r. BAR 

ŷn tywynu arni fel o'r blaen, 


i mie gynnal Sl Yy GG NY 
-“ 





i 





— NABWNADD 


'UN boïeu-ddydd teg,yn Ebrill, , 
Tynu'r oeddwn tua'r lân — 
“Gweled awyr-gylch Morganwg. ^^ 
Heb ei chwmwl yn nn man 
“Adar mân y froyn cantg .. 
Haul yn wynt â? y dail; 
Bugail ar y fron yn gorwedd ; 
Praidd yn pori gyleh y' gail. 


Gweled pawb, a gweled pob-peth, 
Gwedi gwisgo llawen wedd, 
Oddieithr cwmwl bychan: 
Safai fry uwch CASTELLNEDD; 
Unwaith dringodd tua'r dyffryn, 
___ Eilwaith tua'r dref y daeth; 
Yna, yn y diwedd disgyn, | :, 
A gorchuddio SoAR wnaeth. 


Yna gwaeddais gyda syndod— 
__ Syndod bron a syndod cwedd, 
Fod trychineb wedi dala— 
Dala SOAR, CASTELLNEDD; 
'Tua'r dref ar frys disgynais— 
Holi hwn.a holi'r llall, - b 
*' Beth yw'r cwmwl ddaeth can ddued? .. 
Beth yw'r golled? beth yw'r gwall?” 


Yna gam a cham ymdynais 
Drwy heolydd Un STELLNEDD; 


“Cwrdd â hwn yn drom 6i fynwes, 


Cwrdd â'r llall yn drist ei wedd. 
1ê, cwrdd pob gradd ac oedran— 
Cwrdd pob Enwad feddai'r Ffydd, — 
Pawb â'i hiraeth yn ei fynwes, 
Pawb â'i ddeigryn ar ei rudd. ^^ 





un 
Ŷ 


e— 


bl 


4 





Yna mlaen i'r hardd addoldy ; 
Hwnw'n hynod ar y fu— 
Gwel'd y gallery a'r pwlpud— 


Gweled pob-peth yn ei ddu! 
Gwel'd y Bibl mawr mewn mourning, 


£ Bord y cymun yr un bryd ; 
Goleuadau'r gas yn bruddaidd, 
A'u colofnau'n ddu ì gyd! 


Yna dan fy syndod sefais, 


Pan heb un i gwrdd â'm cais ; 
Rhoes y pwlptd im” anerchiad, 
Mewn rhyw dor-calonus lais :— 


“ Pa beth allaf ond galaru, 


Den fy ngholled, dan fy nghlwy' 7. 


Collais wr oedd yn fy llenwi : 


Nid yw'n dringo mo'nof mwy 


'Yna tybiwn fod y corau, 

' A'r parwydydd yr un pryd, 

Yn cyd-ollwng rhyw ochenaid, 
Fath na chlywais yn y byd. 

“Pe bai gan ochenaid eiriau— 


Pe bai iaith o fewn ei chwyth, 
« Colled” oedd i hon yn ystyr— 


«“ Colled anadferol byth!” 


Nid oes drymder mewn addoliad, 


'Nid oes drymder yn ei thy; 
Canu ddylai teulu crefydd 
Am y drefn i'w cadw sy : 
Etto, dengys SoAR dristwch, 
Dengys SoAR lygaid llaith, 
Dengys yn y tristwch hiraeth— 
Hiraeth, nid diachos chwaith. 


Sefais enyd heb un cwmni, 
Ond y morning dwys & du; 
Pan ddeffrôais o'm syfrdandod, 
Gwelwn ddrf yn llenwi'r ty. 
Nid oedd un â llygad gwamal, 
' Nid oedd un ag ysgafn dôn; 
Dim ond tremio tua'r pwlpud, 
Colli deigryn—tewi sôn! 





î î 
E— Yf 





N | ŷ 7 
4 


5 


Yna eododd hen ddiacon ; 
Cadair wag oedd ar eì bwys: 
Tremodd arni, taflodd ddeigryn, 
Yna cydiodd ynddi'n ddwys, 
Ac ag araf lais toredig— 
Gair yn awr ac yn y man, 
Weithiau'n brudd ei wedd i'r ddaear, 
Weithiau'n brudd ei wedd i'r lan,— 
1 


gwaeddodd, “ O fy hoff weinidog ! 
O fy ffyddlon gyfaill eu ! 
O fy ffyddiog gyd-bererin, 
Flwyddi tua'r nefoedd fry! 
Gallaf dremio tua'th bwlpud, 
Etto ofer fydd fy nghais; 
Gallaf wrando'n hir a dyfal— 
Gwrando'n ofer am dy lais. 


“ Hiraeth am dy ymadroddion 
Sydd yn llenwi'm dwyfron is 

Hiraeth am dy ddwys gynghorion, 
A'th rybyddion ffyddlon di; 

Hiraeth am dy wahoddiadau, 
Âm dy floedd, ac am dy. gŵyn, . 

Âm y peraidd udgorn arian, 
Am y durtur hyfryd fwyn. 


“* Croeso da i'th anwyl frodyr 
Oll, oedd gan ein pwlpud ni; 
Ond nid tebŷg croeso un-gwr, 
I'th roesawiad cyflawn au l 
Gwenol gwehydd yn dy ddwylaw 
Oedd pob calon, oedd pob bryd, 
Tannau telyn dan dy fysedd, ^^... 
Oedd teimladau'r dorf i gyd. 


““Ganwaith daeth yr isel galon, 
Gan ymdreiglo yn ei gwaed ; 
Gyda sain dy aceniadau, ^.^. 

a EN MR âr ei thraed.” 
nghredinïaeth yn ei gastell, 
Safai ger dy ffon wn 
Etto gan dy Dduw*a thithau, 


sy? 


Bit ewympai'r ddnuì Ìawt- -, 








& 


“Enwog am eu broch daranau, 
Enwog am eu mellt a'u tân, 
Ydoedd hwn a'r llall o'th frodyr ;—. 
Enwog tithau am dy gân, 
Hwy, fel grymus feibion Sina, ... 
Ddryllient, greigiau drwy, eu. hoes 
Tithau'n írwd o fro Calfaria, 
Doddit ia â rhin y groes. . 


* Ar y maes y gwelir Moses, .. 
Gwelir Daniel, gwelir Job, 
Gwelir Paul, a gwelir Pedr, 
Gyda myrdd o gylch y glob: 
Nid o ddawn y rhai'n eyfranwyd 
Dy gynnysgaeth, na dyfris, 
Tannau Dafydd, llais Ezekiel, 
Swynion loan, roed i â.” 


Tra gollyngai'r prudd ddiacon, 
Allan ffrwd y-cwynion hyn, 
Weithidu gwenai dan ei ddagrau, .. 
Weithiau safai'n drist a syn. 
Nid aeth siHl-dros fin ei enau, .,., 
Deigryn dros ei rudd iffwrdd, 
Heb eu cymhar yn mhob dwyfron, 
Yn mhob llygad fewn, y ewrdd. 


Gwedî gwrando pawb, a pliob-peth,. 
Nid oedd eisieu holi mwy , 
Eglur ddigon oeddy;testun 
O'r holl alor:a'r holl glwy”. 
' Nid yn addas i'r cymmeriad, ... 
Neb o hoff. genadon hedd— 
Neb, yn wir,ond DANIEL GRIFFITHS—- 
DANIEL GRIFFITHS, Castellnedd 


Ysgol Sul, a'r ysgol ganu, 
Amlwg yw, gollasant ffrynd; 
Dwed eu dagrau, fod eu hanwyl. 
DDANIEL GRIFFITHS wedi myn'd : 
€afodd llawer cant eu mourning, 
Mourning gwisg a mourning gwedd. 
Mourning bron ac enaid gafodd 
DANIEL GRIFFITHS, Castellnedd. 





be 
*4 ŷ 


Ca anwaith seoini6dd; gydau Mwg 
Am weddiau dwys'6i fain, "7 

Âm eî gofal a'i' TYM ba yd 
Rhag i'w enaid bach gael cam." 

Can waith difyr gofiau'i geiriatt, 
Ar 6i gliniau wrth ei-Duw— 

“ Cofia DANIEL hoff, yr. ie 'mgnf rn 
Bachgen. Tn BRAU ywi Fu 






Gwedi oalli r cfe agen SY 
Iê'r fam, yn Wyth llwydd. bat 
Cafodd Dduw yn dad gofalus, ; a a 
Ac yn ffrynd; anwyl. 'rioed.; 
Daliodd pethau'r fam i'r fynw« es, 
Fel y gwreiehion poeth 'o dân, i>; 
Etto cyndyri teithiodd- DANIEL 
UE Md Gr ad mn mleou. 


Tua gwar y ddy, YU 
Cofiodd, Duw weddiau'r. Bm, 
Chwy rthodd, awel grâs,yn., rymus, 
Nes ai'r gwreichion oll yn fflam : 
Cwympodd DANIEL arei ddwylin— 
Dagrau'r galon oedd. yn 1li, 
Yna'r Meddyg mawr tion 
Ato “HN o GR His 





Er ei fod yn. Yet Wt 
Ac yn teimlo 'i hun yn wael, 
At ei orchwyl rhaid ynddi 
Nid oedd lonyddddo, 
Gyda dwy-flwydd- fach o. _ 
Troes, yn genad dros y. cam 
Ac argoelion o'i enwogrwydd 
Roes. ei; Aegeth gyda efo 


Gwedi bydd o' nfed (ar yv 
Tuw'r 'Neundillwy d y daeth— 

Daeth fel comet o'r Efo 
Daeth 'o, fwa: Nef fel saeth ; 

Synai cannoedd. wrth. ei eiriau, CH 
Cwympai-degau wrth, eí-draedy 

Ac adfywiad digyffelyb 
Drwyddo i Geredigion gaed. 











— 


EU 





8 


Codi llawêr achos newydd, 

Tynu'r hen gapelau i lawr,— 
Cynhwrf coed, a ohynhwrf ceryg— 
Gwneyd y. capel bach yn fawr ; 
Gwerthu'r grammar am y. bregeth, - 

Tynu athraw da i nwyd ;— 
Dynaraio wyrthiau DANIEL. 
'GRrrPITHS yn y NEUADDLWYD. 


Cofia myrdd am DANIEL GRIFFITHS, 
Drwy y Gogledd, drwy y De: 
Cofiant hyfryd flas ei bregeth— 
Fel y mêl.o ddiliawr nes 
Cofia'r defaid am eu bugail, 
Cofia Son, hì fu'r gail; 
Cofi dìthau, eang Gymru, 
Cofi'n hir cyn' gwel'd € ei ail. 


Ffyddlon ar ei farch: y. teithiodd, ' 
Drwy bob tywydd; dan bob croes ; 

Gan ddïogi; pan segurdod, : 
Llonydd fynodd drwy ei oes; 

Pump mewn diwrnod o .Dregethau, 
Ac nid ŷn yr un-man 'chwaith— 

.Dwy- ar-bymtheg yn yr wythnos ;— — 
Dysg n aml oedd ei waith. . 


Cyrchu'r yniad i gydi o'r gnddio 
Dyna'r deg—a thyno'r fam” 
Tad yn eistedd yn yn gwely, 
Gyda serchog wên ddinam. 
Dwys y ffarwel a'r cofleidio, — 
Dwysaf gawsent ar y llawr ; 
Ffarwel tad â'i deulu ydoedd, 
Hyd yr adgyfodiad mAWr. 


Yna ffarwel hen afiechyd, ; 
Ffarwel anwyd—ffârwel byth, 

Ffarwel boen, a ffarwel beswch, 
Ffarwel chwant; a ffarwel chwyth ; 

Ffarwel SoAR, ffarwel SCIWAN, 
FELIN CwRT, â CHASTELLNBDD ; 


' Ffarwel eglwys gwlad y rhyfel, 


Henffych. eglwys gwlad yr hedd” 


€hwe mil mawr o drist Hlarwyr. Mr 
Tua'r beddrod fu'n ei ddwyn; ^^ 
Gwn fod chwe-deg hyny 'eilwaith, 
Am ei golli, 'n fawr eu cwynu 














9 


Nìd yn aml gwelodd Cymru— 
'Rioed ni welodd CASTELLNEDD, 

Dristwch mewn cynnifer mynwes, 
Ddagrau ar gynnifer gwedd. . 


Gwedi canfod pawb yn mhob-man, 
Fel yn drist ac isel wedd, 
Myn'd o gam i gam a wnaethum, 
Nes i'm gyrhaedd cwr ei fedd. ; 
Gwelais rai mewn dystaw alar: 
Gylch ei newydd fedd yn syn— 
Mam a deg o blant amddifaid, 
“Oedd y dwys alarwyr hyn. 


"Trwsient lêni gwyrdd y gwely— 
Gwely oer eu hanwyl dad, 
Tre disgynai ar eì erchwyn 
Ddagrau fyrdd yn didinacâd. 
Planu blodau teg, ac wylo— 
Wylo eilwaith, oedd eu gwa ith 
Yntau'n cysgu'n dawel obry, a 
Heb eu gwel'd na'u clywed "chwaith. 


“Yna troìsant, Vn hiraethus, 
Ar y llannerch oer eu cefn; 
Cyrhaedd adref—nid oedd yno 
Ond yr aelwyd wag drachefn; 
Gwag yw'r llyfrgell, lle bu filwaith ; 
Gwag yw'r gwely, lle bu fyrdd; 
Gwag yw'r ardd, a gwag yw'r meusydd, 
Gwag yw'r llwybrau, gwag yw'r ffyrdd. 


Cân yr eos a'r fwyalchen, 
Dring uchedydd tua'r nen, 
£€ân aderyn du y boreu, 
Cân y gog ar frig y pren; 
Cwyd yr hen, a. chwyd yr ieuainc, 
Ac yn Soan cânant hwy; . 
Yntau'n ddystaw, dystaw obry, . 
Wedi darfod canu mwy. 


Nage, nid ychwaith yn darfod— 
Darfod canu “Iop0 Er”— 

Wedi darfod canu daear, 
Dechreu mae caniadau nef. 

Ar ba destun cân y seraph, 
Heinyf fry ei gerdd ddifai ? 

Ai am ddawn ac am arddeliad ? 
Ai am Iawn i buro bai? 











10 


Nid yw'n gofyn fawr ddychymmy8, 
Dim ond ffydd yn graff ei threm, 

Nes dy ganfod fry yn rhodio 7 
Heol fawr Jerusalêm; / ol 

Wedi dechreu'dy bêrâdwys,. ^' 
Gyda Phedr fawr a Phaul, 

'Wedi taflu poen a gofid, 

Pech a pheswch byth: o'th ol 


P'le mae blaenffrwyth teg y gaol y o .h' we. 
Aeth o'r anial—aeth' cry! Fawn ci eo 


'Ond, paham y ffol: cofynaf dr uit 
Gyda'i dad, miae'n ddigon siwr o> olce 

Beth all fod eu hymddyddanion, 0 2:02! 
Ddechreu'r baradwysaìddioes? o < DD 

Beth, ond sôn am, o Nr anial, 


Aelwyd lom yw'r adwyd. bi 
Gollodd gyfryw dad:â hwn 5477; 
Ami ddeg o blant amddifaid; 
Mawr y gofal; mawr y pwn.” EHO 
Gweled deg o blant yn wylo, : Aroego 
Dan eu colled, 'dan eu cyng 
Mam yn wylo yn eu canol, 
'Dôrai galon craig as ddwy.” 


Duw, y weddw My, ms gwy Ph 
Un amddifad byth nï âd ; 
Lleinw gongl Weddi'r TY aelwyd,” 
Lleinw gadaîr weddw'r tad.” 
GnirrrTHS Cêth i mewn hwyl iyn 
Gwelei blant o-un'i un, a» 
Âr hyd ysgol grâs yn Gn 
Fel y dringodd ef er Tun. 


.Teithio tua'r hen gymmanfa, 1 “ 


Gwelir gwych, â gwelir gwnel; 


Holi, “P'le yae Dana, Gaisrrms 2. 


DANIEL GRIFFITHS DDÏM I'W eddu 

Gwelir llawer stage cymmanfa, s a 
O Gaergybi hyd Gaerdydd, 

Ond ar un o'r sieges hyny, ... 


DANIEL GRIFFITHS mwy ni. bydd! 0 “gp ôn 


Anghredadyn conglau ScIwAN, 
FELIN Cwnr,n SoAR fAWT, 


“Geiriau, dagrau. DANIEL GRIFFITHS, SHDG 


Gofi'n hir, nad beth wyt nawr. 











u 


Py 


Ynot tfi mae rhyw 'styfnigrwydd,. y Bed 
Trech nâ dawn,,a-threch nâ bris 
o galonau celyd Cymru, 
Caled iawn yw'th galan di. 


Beth all or teimladau. mynw aw 

Mynwes un o fro'r Alltwen ? 
A yw colli câr a chyfaill, 

Yn ei wneyd yn isel ben ? 
Brodyr fuant yn y llafur, 

Yn y llwyddiant, yn y pair; 
Brodyr etto ryw ddiwrnod, . 

Fry yn llys y delyn aur.. 


Wele'r cyntaf o'r efeilliaid ” 
Wedi gado'n llwyr y gail; 
Ofnimae — Seion,. 
Bob argoelion. colli” r ail. 
Arglwydd, cyfod in” eu tebyg, 
Lawer pâr o fechgyn gwiw— 
Penaf amcan, achub enaid— î 
Penaf nod, gogoniant Duw...» 


Tithau, Morgans fwyn o'r Llwyni 
Fuost gyfaill iddynt hwy ; : 
Cyfaill boreu, cyfaill bywyd, & 
Cyfaill mynwes iacr ddiglwy'. 
Hir yn dri o filwyr buoch, 
O'r un gredo, o'r un chwaeth ; 
Leinw neb, mi'wn, ond Iesu, 
Eang le yr hwn â aeth. 


Beth pe eawsai DANTEL goleo 
Coleg Groeg'a Lladin llwyr 2 

Euclid, 'physics, mathematics— 
Faint dyfasai? pwy â wyr? 

Gwîr, gallasai, gyda'i dybiau, 
Yna feiddio eonach naid ; 

Ond, a fuasai'r gwlith. gymmaint, 
A'T gwresogrwy "ddir ammheu raidh. 


Pw a.wisga mwy eì fintelr; a 
Pwy a'i 'gall? ? a phwy a'i myn ? 
Awn at rydiau' r hen Iorddonen, 
'Fallai 'i bod yr ochr hyn. 
Ofer chwilio, nid oes mo'ni, 
Cheir er holi, ond y wad. 
Seion! Seion! 'mofyn ddoniau 
DANIEL.GRIEFITHS, gan dy Dad, 


. 








12 


“Claddu'r r y'm enwogion Cymru, 

- Claddu'r delyn, colli'r dôn ;. 

'O.fel cuddia bedd y doniau! 
Neb yn sylwi; neb yn sôn. 

O am ryw Elias etto! 
Williams—Christmas;. O am un! 
Davies, Swansea— DANTEL GRIFFITHS ! 

Yn eu lle 'does ond eu llun! 


' Nid traddodi araeth fedrus, 


A gofalus dros y fin, ” 
Gyda.theimlad 'oer boneddig, 
Wedda i waed y groes na'i rîn. 
Nid rhyw siarad sych diafael, 
Hanner effro, hanner hun, 
Dâl-uwch pwnc o golli enaid— 
Dâl uwch pwne o gadw dyn. 


Gormod a lafuriodd DANIEL, 
Gormod chwys â llafur roes ; 


.. Gwisaodd drugain mlwydd o'i babeil,. 


Ud ei wyth a deugain oes. 
Ue gwela n dechreu synu— 
a mi clywa'n bloeddio, “Na! 
allaswn weithio 'chwaneg . 
— na fy Nuw a'm Harglwydd da!” 


Gwelaf, neu tebygaf weled, . 
Gweledigaeth Ffydd yn mìaen ;. 
Gwelaf SoAm drom yn aros 
Dan ei chwmwl, fel o'r blaen ; 
Nes y chwalai grasol awel 
Yr holl gwmwl ar ei hynt— 
Nes y daeth, ac nes arosodd, 
Haul ar SoAR. megys. cynt. 


“y —_ 


£ymru, uwch bedd, ni fedd, ni FY Gwent, 

Wych ei dalent, â mwynach. delyn. 
Gwr hoff oedd DANIEL GRUFFYDD, i 

_ O'ddawn, yn mhwlpud ei ddydd; 
Gwr hoffach, gwn, yw GRUFFYDD,' 
Yn wr iach, mewn awyr rydd. 
Gwych ei fraint, a.gwych eì fro, 

a. A' i wleddoedd FFARWEL IDDO. 


y y ue 


J. JONES, ARGRAFFYDD, RHYDYBONT. 





| 
| 
| 
| 





